Mánaðarrit 

til stuðnings frj álsri trúarskoðun. 

—.—. & 


III. 


GIMLI, MAíT., MARZ 1895. 


Til föður lj ósanna. 


Drottinn ljóssins og drottinn minn. 
Ðrottinn, mikill er kraptur þinn. 
Drottinn, ég hlýt að þjóna þór. 

Þú einn bezt getur hjálpað mér. 

Augum ég horfi upp til þín. 

Ekki reiknaðu brotin mín. 

Mig þú leiðir um lífsins hraut, 
Ljóssins faðir, í hverri þraut. 

Glæddu hjú mér þitt lífsius ljós. 
Lífsins mér veittu sigurhrós 
Æíi minnar þá endar stund, 

Á þínum mikla dýrðar-fund. 

J. K. 




34 


Trúin á Krist. 


Menn tala opt, Kristur, um krossdauða þinn 
Og kraptaverk nafufrægust þín. 

En um það ég efasemd allvíða finn, 

Að upprisið liafir þú, Kristur minn, 

Sem rökstyður ritningin mín. 

I æsku ég trúði’ ^lu um afreksverk þín 
Og áleit þig frelsara minn. 

Og enn er það lifandi löngun mín, 

Sem lærisveinn feta í fótspor þín; 

I kristninni krapt þinn eg finn. 

En trú mín er breytt nú. Eg trúi’ ei ú þig 
En tek þig sem fræðara minn. 

Þú lífsspeki fögur bezt leiðréttir mig 
Og lífgar á vandförnum æfistig; 

Mig leið þú, sem lærisvein þinn. 


Ó, drottinn, ég get ei neitt gjört þér í vil 
Með gagnslausri játningar-trú. 

Þinn leyndardóm auðvitað lítið ég skil; 

En löngun mér veittu og náð þar til, 

Að breyta eins og bendir mér þú. 

Þótt veröld mig álíti vantrúarmann 
A villu-braut langt fjarri þér, 

Þig sé eg minn lífgjafi í ljósanna rann; 
Mér lífgandi sendir þú trúarhug þann, 

I böli sem bezt hjálpar mér. 


J. K. 


55 


TRIJIN Á GUÐ. 

BFTIH M. 3 . SAVAGB. 

YIII. ÁGÆTI OG SMÁY GUÐSNEITUNAKINNAR 


'jrj étttrúaðir kristnir menn segja oss, að ,,deyjandi guð“ sé nauðsyn. 
YT legt skilyrði fyrir sáluhjálp vorri. Og í vissum skilningi er það 
t" | satt, en þó í langtum dýpri merkingu, en vanalega er í það lagt. 
Vér viljum þá ekki hafa orðið í eintölu, heldr £ fleirtölu og segja, að 
ekki að eins einn, heldr margir, jafnvei allir guðir liðins og yfirstand- 
andi tíma hljóti að deyja tii þess, að maðrinn verði sáiuhólpinn. Guð- 
irnir hafa þriíizt vel og verið hafðir í mikLum metum, þeir hafa drottn- 
að yfir heiminum, bælt hann undir sig, svo að hann hefir staðið í stað 
af því, að þeir hafa verið aldir á hindrvitnum, hjátrú, vanþekkingu 
og ótta. Það var forðum sagt, að guðinn Apolló hefði skotið ljósörv- 
um sínum í gegnum dreka næturinnar, er hömluðu komu dagsins, en 
þannig hljóta örvar hinnar vaxandi þekkingar og vits, að hana hinum 
gömlu guðum, ef að vér eigum nokkurn tíma að geta vonast eftir því, 
að dagr renni fyrir sönnu trúarlífi í heiminum. Aðeins með því, að 
guðirnir deyji, getr maðrinn endrfæðst til æðra lífe. 


En kannske ég sé nú eftir alt saman guðsneitandi £ dularhúningi t 
Og, ef að þetta, sem ég nú hefi sagt, er guðsneitun, þá er ég guðs- 
neitandi. En leitið þér nú upp einhvern mikinn endrhótamann um- 
liðins tíma; mann, sem hafi verið einn af þeim, er fylgt hafi mann- 
kyninu fram á braut framfaranna, og ég ætla þá, að treysta mór til 
þess, að sýna yðr, að eftir dómi samtíðar sinnar hafi hann verið talinn 
guðsneitandi. En þessi guðsneitun umliðna tímans er einmitt það, 
sem frelsað hefir heiminn, og saga þessarar guðsneitunar er saga hinna 
mestu afreksmanna heimsins. Þessi saga, hún er einhver hin mark- 
verðasta og gleðilegasta hlaðsiða í sögu mannkynsins. Þesskonar 
guðsneitun er hin mesta prýði heimsins. Skáldið Wordsworth sagði 
með réttu um þá: 



36 


„ 0 might my namo be numbered. among theirs 
Then gladly would I end my mortal days ” 

(0 ! mætti nafn mitt meðal þeirra teljast 
Ég mundi glaðr liíka dögum mínum). 

En mér þykir mikið undir því komið, að þér skiljið mig rétt. 
Trúi ég þá á guð 1 Ég trúi sterkara á guð, en nokkuð annað. En 
hvernig stendr þá á því, að ég skuli tala þannig um guðsneitunina 1 
Ég vil biðja yðr, að veita mér athygli um stund. Yér skulum sleppa 
því, að hugsa um það, hvað guð sé ísjálfu sér, enspyrjum sjálfa oss, 
hveruig mennirnir hafi hugsað sér guð á umliðnum öldum. Eftir 
hlutarins eðli getr hann ekki verið annað, en hugsjón ; en það kemr 
af því, að guð er ótakmarkaðr, en maðrinn takmarkaðr. Þessi tak- 
mörkun cðr ófullkomnun raanusins hlýtr að verka það, að hann hafi 
takmarkaða, eðr ófullkomna hugmynd um það, sem, hvernig sem á það 
er litið, hlýtr að vera ofar allri liugsan. Það getr reyndar verið 
mönuum fullnægjandi í daglegu lífi, en fullkontið getr það ómögulega 
verið. Því er það, að ef að hug-san mannsins og trúarlíl' hans þrosk- 
ast, þá hlýtr hann sí og æ að kasta frá sér hiuum gömlu hugsjónum, 
eins og trén fella blöðin á hverju hausti, er þau hafix borið um sumarið. 
Meiri þekking hlýtr að devða hina gömlu hugsjón, svo að í staðinn 
geti komið ný og æðri hugsjón, er sé nær hinu sanna, en hin fyrri. 

Yér hneykslumst stundum á þessu, oss finnst það draga úr allri 
þekkingu vorri á guði. Eu ef vér hugleiðum það betr, þá er það hið 
eilífa skilyrði allar þekkingar. Séum vér vitrir, þá erum vér aldrei 
vissir um, að vér þekkjum nokkurn hlut til fullnustu. Og þegar vér 
öðlumst einhverja nýja þekkingu, þá þurfum vér ætíð, að umbreyta 
'og laga hinar gömlu hugmyndir eftir hinni nýju hugsjón. Yér höf- 
um t. d. ekki, hver og einn, okkar sérstöku hugmyndir um vini vora, 
um borgina, eðr landið, sem vér lifum í, um Amefíku, um heiminn 
yfiriiöfuð. Og vér vitum, að þessi þekking vor er ekki fullkomin, en 
þar fyrir þurfum vér ekki að álíta, að þessir hlutir séu ekki til, eða að 
það sé óskynsamlegt, að reyna að læra að þekkja þá betr. Vér tökum 
miklu skynsamlegri stefnu, vér álítum hugmyndir þessar breytingu 
undirorpnar, vér aukum þær og styrkjum með reynslu og vaxandi 
þekking. 


37 


Þannig höfum vér vora eigin líugmynd «m guð. En meiri hluti 
heimsins á eftir að læra það, að það er aðeins hugmyud. eðr hugsjón. 
Mönnum liættir mjög oft við, að rugla saman hugmyjidum og veru- 
leika. Og þessi veruleiki, sem þeir húa sér til, er þeim svo heihagr, 
að þeir dirfast ekki svo mikið som snerta skugga haes. Þessi hugsjón 
verðr þeim goð citt, sem þeir dýrka í hlindni og þrælsótta. Þeir gera 
goð þetta að guði sínum. En, þegar svo einhvor nýr spámaði hinnar 
betri tíðar snertir goð þotta, þá verða þeir æstir og ráðast á hann í ótta 
og skolfinga — þeir ætla að hann só í sannleika óvinr guðs, —og taka 
hann af lífi, ef að þeir geta. En fari nú svo, að hann geti varpað til 
jarðar goði þeirra, þá hugsa þeir, að trúin sé dauð og að alheimrinn 
sá guðlaus og voulaus. 0 ! hve oft hefir ekki þessi skuggalegi skrítlu- 
leikr verið leikinn í sögu heimsins og snúið í sorgarleik af heimskum 
og fáfróðum ofsatrúarmönnum! Vér skulum taka til nokkur dæmi og 
sjá, hverjir hafa nú verið hinir helztu guðsneitendr umliðins tíma og 
hvað þeir hafa gjört. Það verðr aðeins lítið sýnishorn af hinum mörgu 
afreksmönnum hius liðna tíma. 

Efst upp í fornöld á takmörkum hins sögulega tíma gnæfir þá 
mynd ein, stór og óljós. Það er Ahraham. Hvað er hann að gjöra? 
Honum finnst hann hafa fengið æðri köllun, hann yfirgefr hin gömlu 
heimkynni sín, heimili föður síns, guði feðra sinna, og heldr í brottu 
en veit. ekki hvert halda skal. 0 ! Abraham, vér beygjuin höfuð vor 
fyrir þór og kveðjum þig, sem hinn fyrsta í hinni löngu fylkingu 
trúarhetjanna, sem hafa vafið það, sem menn eru vanir að kalla guðs- 
neitun, dýrðlegum guðdómsljóma. Dæmi hans ber með sér öll þau 
einkenni guðsneitunarinnar, sem trúmennirnir á hverjum tíma eru 
vanir að fordæma. Hann sneri bakinu við hinu gamla, hinu rótfasta, 
við öllu því, sem vaninn hafði helgað. Ilann yfirgaf guði feðra sinna. 
Hann fór á hrakning, óráðinn eins og menn segja, til að hjóða efan- 
um byrgin, til þess að leggja nýjan grundvöll. Vinir hans, ættmenn 
hans, trúhræðr lians álitíi hann guðsneitanda, hann kastaði hitium 
helgustu hugmyndum, sannfæringu og venju sinna tíma. 

Þá er Móses. Þrátt fyrir allan þroska, senj trúarlíf manna hafði 
náð á þeim tímum, þá var hann þó guðsneitandi. Hann var alinn og 
uppfræddr sem prestr eða konungsson á Egyftalandi, en hann afneit- 


38 


aðí o g gnerí bakinu víð öllum guðum landsins og hélt á stað út í eyðí- 
inörkina með fyrirlitinn og auðvirðilej^an þrælahóp. Á seinni tímum 
var það ofr handhægt fyrir fylgjendr hans að sjá, að hann liafi verið að 
leita að betra landi. En í augum hinna 'oestu trúmanna samtíðar sinnar 
í augum Egyfta var hann fyrirlitlegr guðsneítandi. 

Þá er Buddha, er í sannleika á heimtingu á því fremr öllum öðrum 
kennurum og leiðtogum mannkynsins að nafn hans standi við hliðina á 
Jesú Ivristi. Iiann var og einn, er hóf stefnu sína með því, skýrt og 
skýlaust, að neita öllum hinum gömlu guðum Hindúanna. Hann 
sýndi þeim eintóma fyrirlitningu. I stað þess, að hiðja til þeirra, þá 
dróg hann efa á það, — svo lítið fannst honum þeir hjálpa heiminum— 
hvort þeir væru sjálfbjarga og mundu ekki fremr þarfnast hjálpar, en 
vera færir um að veita hana. 

Enn er Zarathustra, er stofnaði einhver hín göíugustu trúbrögð, 
er heimrinn nokkru sinni hefir séð. Guðsneitandi var hann. Hann 
lét sér ekki nægja, að hrinda hinum gömlu guðum af stöllum þeirra, 
heldr gerði hann þá jafnvel að djöflum í hinni nýju alheimsbygging 
siuni; eins og haft er eftir John Wesley, er stofnaði Methodista trú- 
flokkinn. Hann átti einhverju sinni að hafa sagt við Calvinstrúar- 
mann einn : „Þinn guð er minn djöfull.‘ c 

Einn er Anaxagoras, er gjörði einhverja hína fyrstu markverðu 
vísindalegu uppgötvun. Hann kendi að sólin væri eldhnöttr ; og fyrir 
það var hann talinn guðsneitandi í Aþenuborg, og til hegningar fyrir 
guðsneitun sína var hann tíl dauða dæmdr, þó dómi þeím væri breytt í 
æfilanga útlegð fyrir milligöngu vina hans, er máttu sín þar mikils. 
Er hann einhver hinn fyrsti (fæddísft 509 fyrír Krist) af hínum mikla 
fjölda, er hafa verið úthrópaðir sem óvinir guðs fyrir glæp þann, að 
þeir hafa fundið út vegu hans. 

Hinn göfugasti maðr forn Grikklands var Sókrates. Guðsneítandí 
var hann og var dæmdr til þess, að drekka eitrbíkarinn fyrir. Hann 
dirfðist að trúa á hetri guð, en landar hans gátu bugsað sér, eða. hirtu 
ttni að dýrka. 

Jesús var guðsneitandi, og eftir þvf, sem Gyðingar sögðu, guð- 
lastari, sælkeri, vínsvelgr, hann fyrirleit musterið, var óvinr hinnar 


33 


ríkjandi trúar og stjómar. En hví þáí Tíl þess lágu einmitt hinar 
sömu ástæður og nú liggja til þess, að hann er dýrkaðr sem guð. En 
þeir, sem nú gera kröfu til þess, að vera verðugir lærisveinar hans, 
virðagt hafa lítið lært af dæmi hans, og litlu náð af anda hans. Þrátt 
fyrir aðvaranir hans : „Eeðr yðar líflétu spámennina og þér grýtið þá 
sem til yðar eru sendir.“ Og : „enginn er talinn spámaðr í sínu föður- 
landi,“ þá halda þeir fast við venjur og garnlar kreddukenningar, 
sem hann fyrirleit, og fordæma alla frjálsa hugsun, sem Kristr ein- 
mitt hélt fram. 

Hjá Grikkjum og Rómverjum voru kristnir menn fyrrum kallaðir 
guðsneitendr. 0g það voru þoir sannarlega. Þeir virtu einskis guð- 
ina, þeir neituðu að dýrka þá, þeir voru mótsnúnir öllurn trúbrögð- 
um þeirra tíma. 

Þannig hefir það gengið ofan eftir öldunum síðan kristni hófst. 
hafi nokkur maðr komið fram sem trúbótamaðr, þá hefir hann verið út- 
hrópaðr, sem guðsneitaudi. Arius og áhangendr hans votu kallaðir : 
djöflar antikristar, yitstola, hundar, fjölgyðismenn, hlóðýglar og 
guðsnertendr af Athanasíusi og hinuin rétttrúuðu áhangeudum hans. 
Og úr því að Athanasíusi var svo létt um að formæla mönnum, þá 
var það heldr ekki neitt óeðlilegt, að trúarjátningin, sem við haun er 
kend (lúperska játningin) og kölluð Athanasíusar játning, endaði 
með útskúfunar- og fordæmingar grein. 

Lúther var kallaðr guðsneitandi í Kómaborg. Servetus og 
Calvin voru háðir kallaðir guðsneitendr af mótstöðumönnum sínum. 

Giordano Bruno var hinn fyrsti maðr, »em á Englandi kendi 
heimslögmál Copernicusar,—sem hver skóladrengrinn þekkir nú á dög- 
um. * Hann var á báli brendr sem guðsneitandi og fjandmaðr biflíunnar. 
Þó slapp Galileo frá sömu hegningu fyrir sama glæp, aðeins með því, 
að kajla aftr alt, sem hann hafði áðr sagt um það efni. Hann varð að 
segjast hafa logið því, að jorðin gengi í kriugum sólina og þá stapp- 
aði hanr. .i.ð:'fætinum um leið og hann gekk frá borðinu og sagði: 
„ogþó hún“ (jörðin). 


* Ac ðin og pláneturnar gangi í kringum sólina, en súlin ekki 
kringuia j . na o. s. frv. 



40 


Þá var Magellan kallaðr guðsneitandi fyrir það, að hann réði það, 
af skugga jarðar á tungli við tunglmyrkva, að jörðin væri hnöttótt, þó 
kirkjan segði hið gagnstæða. 

Eitthvert hið sorglegasta dæmi upp á það, hvernig farið var með 
hina svonefndú guðsneitendr, er .þrenna Yanini’s. Árið 1619 var 
lrann dæmdr til þess, að brennast lifandi. Ilann sagði, að vér gætum 
ekki þekt guð fullkomlega, nema vér sjálflr værum guðir. Um guð 
sagði hann: „Hann er hinn mesti kaarleikr hið æðsta góða, hin 
fyrsta vera, réttlátr, meðaumkunarsamr, hlessaðr, blíðr, skapari, við- 
hald, alvitr, almáttugr; faðirinn, konungr, drottinn, sá er endr- 
geldr og stjórnar. Hann er upphafið, endirinn, miðjan, hann er hinn 
eilífi. Hann einn er alt í cllu.“ Og þessi maðr, segir Max Muller var 
brendr lifandi. Hann var guðsneitandi, því að hann neitaði hinni 
vanalegu guðshugmynd og dirfðist að trúa því, að guð væri betri, en 
meun trúðu að hann væri. 

Einn guðsneitandinn var Newton. Þegar hann sýndi og sannaði 
mönnum lögmál þyngdarinnar, þá réðust klerkar á hann og sökuðu 
hann um, að hann væri að svifta guði úr hásæti himnanna og láta al- 
heiminn ganga eftir settum föstum lögum. Þessa hina sömu sök bera 
þeir á fylgjendr hans. 

Kirkjan er enn ckki orðin þreytt á því, að útbreiða lygar þær, sem 
klerkar fyrrumhlóðuá hinn nafnfræga Frakk-lending Voltaire. Hann 
erkonungrallra hinna yngri guðsneitenda; og þótt hann væri guðsneit- 
andi, þá var hann þó hinn fyrsti maðr seinni tíma í Norðrálfu, sem 
hyggði kirkju og helgaði hana guði einum(enn ekki dýrðlingum eðaheil. 
anda eða póstulum.) Alt í frá miðöldunum hafa kirkjur allar verið 
helgaðar Pétri eða Páli, Marteini eða Markúsi, þangað til Voltaire 
reisti kirkju sína og lét rita á hana : Deoerexit Voltaire. (Þýð.: Volt- 
reisti guði [hús þetta]. En guðsneitandi var hann, því hann neitað* 
. nði kirkjunnar. 

Af óllum kristnum trúflokkum í öllun kirkjuhlöðum var Thomas 
Paiue lastaðr og svívirtr sem neitandi guðs og allrar vonar um velferð 
marma annars heins. En þó byrjar Paine hina heimsfrægu hók sína 
þannig : „Ég trúi á einn guð, og ég hefi von um sælu annars heims.“ 



41 


Hin göfuga triíar játning hans var eftir lians eigin orðum þessi: 
„Heimrinn er mitt föðrland, og að gjöra gott er trú mín.“ En guðs- 
neitandi var hann. Og kirkjan var svo vitr, að hún sá, að hún þurfti 
að geta lamið á honum, ef að hún vildi frelsað sjálfa sig. 

Yér skulum nú ljúka upptalning vorri með Theodore Parker. 
Hinar þrjár háleitu grundvallarsetningar þessa mikla guðsneitanda 
voru þessar : „Guð, samviska og ódauðleiki.“ Um hann sagði Dean 
Stanley, að vísindaleg guðfræði ætti honum meira, en nokkrum öðr- 
um manni aldarinnar upp að unna. En alt fyrir það, hafa kirkjurnar 
brent á enni honum markið trúleysingi og guðsueitandi. Og hlýtr 
hann svo sæti í hinni göfugu fylkingu þeirra, sem hafa gert guðs- 
neitun þessa dýrðlega. 

En hvað voru þá þessir menn þeir voru kallaðir neitendr, eyði- 
leggjendr. Og hinir þessir sem sátu í makindum, sem voru stöðugir 
í trúnni, aftrhaldsmennirnir hafa einlægt hatað svoleiðis menn og 
munu hata þá til enda veraldar. Vanaviðkvæðið er þetta: Hann er 
húinn að segja oss nóg um það, hverju hann trúi ekki, segi hann oss 
nú hverju hann trúi.“ Þetta hið sama var sagt um Jesúm Krist. 
Menn gleymdu hinni háleitu staðhæfing hans, að guð væri faðir allra 
manna, að mennirnir allir væru hræðr, að menn frelsuðust fyrir kær- 
leikann og breytnina. Þessu gleymdu menn öllu, en mundu aðeins 
eftir því, sem hann talaði á ruóti Móses og musterinu. Þannig er því 
varið, að þessir hyltingamenn, þessir guðsneitendr t'ara með iniklu 
meiri sannleika, en nokkur annar flokkr manna, þrátt fyrir alt, sem 
um þá er sagt. 

En hvernig stóð þá á því, að þessir menn voru guðsneitendr? 
Þar til liggr sú hin einfalda ástæða, að með því, að þeir höfðu meiri 
kærleika til að bera, og meira traust hæði á guði og mönnum, þá 
dirfðust þeir, að neita hinum gömlu alþýðu hugmyndum, og setja í 
staðinn víðtækari, göfugri og æðri sannleika. Sem dæmi getum vér 
tekið stöðu þeirra, er neita bókstaflega, logandi helvíti, en vona og 
treysta á eilífa framför og hetrun wannkynsins. Þeir eru neitendr. 
En hverju neita þeii'? Þeir neita því, að guð sé djöfull, eða vanmátt- 



42 


ugr. En hvað staðhæfa þeir þá 1 Þeir halda fast fram þeirri hug- 
mynd um guð, sem er svo hátt hafin yfir hina gömlu hugmynd um 
hann, að hin gamla hugmynd í samanhurði við hina nýju verðr að 
hryllilegu afskræmilegu goði. En þessi kærleikr þeirra og göfuga 
trú gjöra þá að guðsneitendum sinna tíma. Þeir sjá það og vita, að, 
aðeins með því að deyða hinn gamla guð, getr mannkynið stigið feti 
fram til æðri og betri trúar en þá er líka eðlilegt, að þeir, som halda 
fast við hina gömlu trú, hljóta að úlíta þá guðsneitendr. 

I fyrstu hlýtr það að koma mönnum undarlega fyrir, að hinir bestu 
og göfugustu menn aldar hverrar skuli vera vondir í augum sam- 
tíðarmanna sinna. En orsökin til þessa er ofr einföld. Allr þorri 
manna hlýtr að dæma samtíðarmenn sína eftir viðteknum mælikvarða 
sinnar tíðar. Hver, sem elskar meira, en menn aiment gjöra, hlýtr að 
elska margt það, sem aðrir álíta ekki elskuvert, sem þeir jafnvel álíta 
sér skilt að hata. Hver, sem treystir eða trúir meiru, en almenn- 
ingr, hlýtr að treysta ýmsu því, sem almenningr ætlar einskisvert. 
Hann hlýtr að gjöra og segja ýmislegt, sem menn hafa vanist á að 
fyrirlíta. Svo var Kristi varið; og ekki nóg með það, heldr hlýtr 
þetta að koma fyrir í hverju atriði lífsins, hvar svo, sem einn eðr 
annar stígr fæti framar en fjöldinn, og bakar sér með því fjandskapar 
hans. Almenningr hefir engan mælikvarða að mæla hann á, og svo 
kalla þeir hann ferlíki, eðr ófreskju. Svo er það í listum, vísindum, 
siðgæði, mannást og trú. Ogsvo hlýtr það að verða, þangað til heimr- 
inn verðr nógu vitr til þess að sjá, hinar bestu og göfugustu hug- 
myndir um guð eiga einlægt þroskun fyrir höndum, að aukin reynsla 
manna og vaxandi þekking er sívaxandi opinberun, og í ljósi þeirrar 
opinberunar hljóta menn stöðugt, að laga og breyta öllum gömlum 
hugmyndum. Hver mundi nú setja upp á fótstalla sína hina mos- 
grónu guði Indlands, eða Persalands, eða Kína eða Grikklands eða 
Kómaborgar eða Bretlands hins forna ] En þegar guðir þessir hrundu 
ur hásætum sínum, þá urðu dýrkeudr þeirra sem þrumulosnir, æptu 
ákafan og kváðu heimsendir kominn. Hver mu-ndi nú vilja kveykja 
að nýju á ölturunum gömlu, fórnaraskan hefir legið köld öldurn 
saman ? Hver mundi nú vilja hlusta á hinar þögulu raddir, er forð- 
um veittu hín guðdóinlegu goðasvör í Delphi, eða Dódónai Það var 
alveg nauðsynlegt, að guðir þessir dæju, svo að mennirnir gætu lifað 



43 


æðra og göfugra lífi. Og cf að heimrinn á að sjá faam á betrí tíma ’ 
J)á er það nauðsynlegt, að guðum þeim, sem alþýða manna nú trúir 
á, verði steyft úr hásætum sínum, en í staðinn komi göfugri betri og 
helgari guðir. Það er ómögulegt, að maðrinn verði að nokkrum mun 
hetri, en guð sá sem hann dýrkar. En hin algenga hugmynd manna 
um guð nú á dögum, er ekki eins góð og hinir bestu menn. Hugsanir 
guðs þess, er nú er dýrkaðr eru ekki svo veglegar sem hugsanir sjálfra vor 
og vegir hans eru ekki svo elskulegir, sem vegir sjálfra vo>'. Menn 
eru stöðugt að óska þess, að hann batni og biðja hann, að verða betri 
og kærleiksmeiri, en hann er. ManDkynið snýr bakinu að ljósinu, 
lítr til umliðna tímans og hneygir með andakt höfuð sín fyrir stein- 
gjörðum guði eða smurðling frá öldum siðleysis og mentunarleysis. 
Enginn góðr maðr mundi láta sér til hugar koma, að verja guð, eins 
og hann er sýndr í játningum trúflokkanna, ef að hann kæmi fram í 
öðrum trúbrögðum, en hans eigin. En venjan’heflr helgað guð þenna 
og gjört oss hrædda við hann. En þó er hann ekki annað en góðr. 
Hinn sami guð er ofar oss, hann bendir oss að koma upp til sín, að 
loita lífsins og ljóssins og friðarins og gleðinBar. Hinn eini vegr til 
þess að verða vinr guðs eins og Abraham, — vinr hins lifandi ogsanna 
guðs,—erþví sá, að gjörast guðsneitandi þannig, að neita hinum 
lágu og ófullkomnu guðshugmyndum umliðna tímans. 

Þetta er því ágæti guðsneitunarinnar; nefnilega það, að þrátt 
fyrir smánanir, ofsóknir og fyrirlitningu, hafa menn dirfst og dirfast 
enh, að hlusta á röddina, er hljómaði í eyrum Mósesar, röddina, er 
hljómar í eyrum allra þeirra, á öllum tíraum, er hafa hug til þess að 
ljá henni eyra, röddiu er forðum sagði: „Tala þú til ísraelsbarna og 
seg þeim að fara. 1- Þannig stendr á því, að allir hinir mestu og bestu 
menn sögunnar, sem mest hafa hjálpað mannkyninu áleiðis, hafa 
verið ofsóktir og útskúfaðir af samtíðarmönnum sínum. Og það er 
nokkuð undarlegt, að heimrinn skuli ekki sjá það. Það er eins og 
spekingr einn hefir sagt: að af því að guð stjórnar heiminum eftir 
heimslögum Copernicusar, en ekki Ptolemeusar, þá er hann, guð 
sjálfr, settr á listann hinna útskúfuðu í persónu þeirra manna, sem 
hafa fundið og birt mönnum lögmál hans. Þannig er það enn þann 
dag í dag, að í persónu Darvins er hinn sanni og eini skapari heims- 
ins hæddr og spottaðr fyrir það, að hann skyldi ekki hat'a skapað 



44 


maiminn og heiminn eftir reglum þeim, sem hinir siðlausu og rnent- 
unarlausu Hebrear gjörðu honum upp. 

En þó að guðsneitun þessi sé heilög og blessuð og beri í sér 
fræið til vonar mannkynsins um alla eftirkomandi tíma. Er þá öll 
guðsneitun rétt og aðdáunarverð 1 Hei ! enganveginn. Sú guðs- 
neituu er til, sem er vonlaus, örvænting, dauði. Það er til guðsneit- 
un, sem er það í sannleika, og ætti lík;., að kallast það, en það er líka 
til guðsneitun, sm er sannarleg guðstrú, eins og vér höfum séð af því, 
sem hér hefir verið sagt ú undan. Yér höfum séð það, að allar mögu- 
legar hugmyndir hljóta að þroskast og fullkomnast, ef að maðrinn 
stendr ekki í stað, en þá hljóta þær líka að deyja, eins ogblómknappr 
ársins, sem leið. Það er því einungis með því, að „gleyma öllu því, 
sem á bak við mann er, en seilast eftir því, sem fyrir framan er,“ að 
menn gætu haft sannar og göfugar hugmyndir um guð. Menn geta 
einlægt leitað að guði og þó aldrei fundið bann til fulls. 

En, fyrst að til er þessi dauðans guðsneitun, sem allir ættu að 
forðast, þá er nauðsynlegt fyrir oss, að skýra, hvað það sé, svo að 
vér getum greiut þessa svívirðing guðsneitunarinnar frá ágæti bennar- 
En hvað er þá guðsneitandi 1 Vér skulum athuga orðið, það grípr 
yfh' báðar þýðingarnar, því að það táknar blátt áfram : þann sem 
ueitar guði. Hver sá maðr, sem neitar annars manns guði, er í augum 
hans guðsneitandi. En tökum vér orðið í sinni verulegu þýðingu 
samkvæmt hugsun binna nýrri tíma, þá táknar það mann þ iiin, sem 
neitar tilveru nokkurrar veru þeirrar, er með réttu geti átt Dafnið 
,,guð.“ En í þeim silningi er það nú að líkindum óhætt að segja^ 
að enginn vel vitiborinn guðsneitandi sé til. Eða með orðum sálma- 
skáldsins þá er það einungis ,,heimskinginn,“ sem divfist að segja: 
,,að enginn guð sé til“. Og jafnvel hann virðist oftast vera svo skyni 
gæddr, að hann geymir „það hjá sjálfum sér“ en er ekki að hampa 
því framan í aðra. Ég veit það vel, að prédikunarstólarnir og kirkju- 
blöðin eru troðfull af hrókaræðum um vísindalegt guðleysi, en þó er 
enginn sá flokkr til af viðrkendum vísindamönnum í heiminum, er 
ekki mundi álíta það heimskulegt og óvísindalegt, að staðhæfa það, 
að enginn guð væri til. Þeir mundu segja : Enginn maðr heíir rétt 
til þess, að neita því fyrri, en hann er viss um, að hann þekki alt, 
sem er í alheiminum. En trúarleiðtcgar þessara tíma eru því alvanir; 


4Ö 


að fara þeim orðum um vísindin, sem þeir gjálíir gjöra sér ekkert far 
um, að skilja, eða vita, kvort séu á rökum bygð eða ekki. Hið mesta, 
sem nokkur maðr gæti sagt, er það, að liann vissi ekki um það. 
Og skynsamir menn, sem rétt litu á málið mundu virða það og skoða 
það, sem kurteisi, í stað þess, að varpa á það fyrirlitningu og álíta það 
guðleysi. Yísindin eru nú farin að venja menn við það, sem með 
tímanum ætti að breiðast út yfir hinn trúarlega beim — að þegja með 
kurteisi og lítillæti um þau efni, sem menn ekki þekkja til hlýtar. 

En hvert er nú hið sanna eðli þeirrar guðshugmyndar, sem gjörir 
manninn guðleysingja, ef að hann neitar, Eða með öðrum orðum : 
hvsrju þarf maðr að neita til þess, að geta kallast guðsneitandi í hinni 
verri merkingu þessa orðs i Það getr vel komið fyrir, að hann neiti 
guði Buddha, eða guði Kínverja, eða guði kaþólskra, jafnvel yðar 
guði, eða mínum guði, og þó er hann að gera það til efiingar hug- 
mynd þeirri, sem hann álítr æðri og betri. Það, sem orðið „guð“ á 
í raun réttri að þýða, er hvorki meira né minna, en þetta: kraftr 
fyrir utan oss, fyrir ofan oss og umhverfis oss, er bindi oss með lög- 
um sínum, með því að hlýða lögum hans, lifum vér, ef að vér óhlýðn- 
umst þeim deyjum vér. Þetta hefir þá þýðingu, að hver maði', sem 
viðrkennir lögmál í sjálfum sér, eðr fyrir utan sig, sem bindi hann og 
leggi yið hegningu, ef að hann ekki gjörir það sam rétt er andlega 
eða líkamjega, sá maðr trúir á aðal-hugmyndina, sem felst í orðinu 
„guð.“ Það er sama þótt hann sé vantrúaðr á alt annað, þótt hann 
sé vantrúaðr á persónulegan eða sjálfsvitandi guð, meðan hann trúir á 
lögmál, á skuldbindingu, á hegningu, ef að út af lögmálinu er brugð- 
ið, þá trúir hann á guð. Það kann vel að vera, að hans guð sé ekki 
eins góðr, eða kærleiksríkr, eða fylli hjarta hans jafnfögrum vonum 
og minn. En alt fyrir það getr maðr þessi ekki kallast guðsneitandi. 

I augum hins sanna guðleysingja er alheimrinn ekki til, heimr- 
inn hefir enga þýðingu. I heiminum finst engin regla. Hann þessi 
maðr, er sjálfr sitt einasta lögmál. Afl ræði' öllu og skuldbindingu 
þekkir hann ekki; hann er „án guðs“ og „án vonar í heiminum“ 
þess kyns guðsneitun er virkilega til, en hún kemr meira fram í verk- 
inu, en samsettu hugsanakerfi. Hún er hvergi fram sett í bókum af 
því, að hún hefir engan skynsamlegan grundvöll að stauda á. Því, að 
undireins og liún kemr inn í ríki vísindanna og heimslaganna, þá 



46 


lendir hún í mótsögn við vísindin, mótsögn við lögmál heimsins, mót 
sögn við alt sem er og menn þekkja. En í verkinu kemr hún- fram. 
Og þau áhrif, sem hún hefir, eru í hæsta máta skaðleg og verðslculda 
alla þá smán, sem á hana hefir verið hlaðið. Ilún er svívirða, sem 
hver göfugr maðr hefir rétt til að hatast við, ef að ósekju er á hann 
borin. I fám orðum ætla ég að lýsa einkennum hennar, svo að vér 
getum greint hinn sanna óvin guðs og mauna. 

Það er þá fyrst, uð hún einkennir sig með vanþekkingu og hugs- 
unarleysi, annaðhvort sem vitandi eða óvitandi uppreisn móti skilyrð- 
um og lögmáli lífsins. Þessi skilyrði og þetta lögmúl er hinn starf- 
andi og í öllu verandi guð. Hver, sem gengr í bandalag við þetta 
lögmál og við þessa krafta, hann hefir þá sem stuðning að baki sér, 
hann setr sig í samræmi við þá og verðr þannig sterkr og máttugr; en 
hver, sem þar á móti veitir þeim mótstöðu, eðr breytir þvert á móti 
þeim, hlýtr að farast. Þessi sannleikr gildir, hvert heldr lögmálið er 
í oss, eðr fyrir utan oss, hvort heldr vér köllurn lögmálið eðr kraftinn 
líkamlegan (material) eða andlegan (mental) eða siðgæðislegan 
(moral). Að komast í mótsögn við lögmál þessi, er að komast í mót- 
sögn við guð, og er því guðsneitun í vetkinu. Heilir þjóðflokkar, 
nafnfiægir menn og aðrir ókunnir heiminum hafa reynt þetta; en þeir 
hafa sefinlega malast sem duft og orðið að ösku. Rómaborg féll af 
þessum orsökum, Hapóleon mikli sömuleiðis ; svo fellr hvert eitt illa 
bygt hús, eða óvandlega hlaðin stýflugarðr. Yér hljótum að læra 
það, að vér getum ekki gabbað eða blekt eða farið í kringum lög al- 
heimsins. Það er guðsneitun, að ætla sér annað, en að læra og hlýða. 

Þegar guðsneitun þessi kemr fram í heimi siðgæðisins. þá er hún 
eyðileggjandi og niðrdrepandi. Hún skeytir ekki um lögmál það, 
sem tengir oss meðbræðrum vorum vina- og félagsböndum. Hún 
gleymir því, að skyldur og skuldbindingar binda báða parta, og þeir, 
sem þannig eru gerðir, troða sér inn í réttindi annara, brjóta þau niðr 
og verða þess loks vísari, að þeir eyðileggja bæði aðra og sjálfa sig. 
Þesskonar guðleysi viðrkónnir ekki neinar skuldbindingar, heldr fer 
að eigin geðþótta sínum og leitast við að steypa úr völdum öflum 
þeim, sem halda heiminum í reglu. 

Hin seinustu endalok guðsneitunar þessarar eru örvænting. Hún 
hvorki sér né gotr kannast við nokkra reglu, eðr nokkurt lögmál, eð 


47 


nokkura stefnu í gangi hlutanna og fyrir sjónum hennar verðr heimr- 
inn loks líkr mastra- og stýrislausu skipi úti á reginhafi. Það stefnir 
ekki til hafnar, en hrekr, hjálparlaust og vonarlaust leikfang hinna 
eyðileggjandi afla. Af þessu sálarástandi spretta glæpir og sjálfsmorð. 
Því að glæprinn er örvæntingar tilþrif eftir því, sem menn eru von- 
lausir um að geta öðlast á náttúrlegan, eðr löglegan hátt. 0g sjálfs- 
morðið er uppgjöf hinnar vonlausu baráttu við það, sem ekki verðr 
aðgert, eða ekki er hægt undan að komast. 

Hin sanna guðsnoitun er því veikleiki og örvænting, vandræða 
barátta móti eðli og náttúrlegum gaDgi hlutanna. Guðstrú (theism) 
er aftr á móti viði'kenning á lögum og öflum heimsins þegar maðrinn 
gengr í handalag við þessi lög til þess, að fá einhverju framgengt. 
Það er hið sanna líf og styrkr, fult af guðlegri eilífri von. 

Gagnvart hinum dimmu ráðgátum, er hylja veru guðs, taka því 
göfugir menn sér stöðvar trausts og vaxandi trúar. Og þessi trú og 
von á sér sterkar rætur í reynslu umliðins tíma. Eeynsla mannsins 
hefir réttlætt það. 0g þó að oft kunni það að koma fyrir, að skýjin 
depri sjón vora, þá skulum vér ekki snúa aftr, heldr ganga djarflega í 
gegnum skýjið. Yæri engin sólin væri ekkert skýjið. Og ljósið að 
ofan er á hak við skýjið. 

ENDIR. 


BOEGAÐ „DAGSBETJJST". 

Gimli—Jón Sigurðsson og Bögnvaldr Jónsson, [báðir II. ár]. Glenboro— 
Magnús Jónsson; Eyford—Magnus Snawfield; Hecla—Páll Jakobsson, 
[allir II. ár] ; Steinþór Vigfússon og Jón Austmann (III.). Hnausa P. 0. 
—Baldvin Jónsson, Miss G. E. Dalmann, Jón Gunnarsson,(öll II. ár); M. 
Magnússon (I. & II.), Miss Sigurlaug J. Vídal [III.]. Minneota — G. A. 
Dalmann (II&IIL). Mountain—HelgiStefánsson, Þórir Bjarnason,Bjarni 
Benediktsson og Eggert Vatnsdal, (allir II. ár]. Wilno—Jóhannes Magn- 
úsron [III.]. Winnipeg—Einar Olafsson og B. L. Baldwinson [báðir II.; 
Páll Sigfússon; I. ár. Bardal P. 0. —S. B. Benedictson I. ár. Icelandic 
Biver— Stefán B. Johngon I. & II. ár. Arnes—Sigrmundr Sigurðsson, I. 


48 


SVAVA 

Safn af sögurn, kvæðum og fl. 
títgefandi: G. M. THOMPSON. 
I. BINDÍ. 

Stærð bls. IV og 244, 1 snotru átta blaða broti. 

Ig^Í^ Kostar í kápu 50 cents. 


8®“Eitið er til sölu hjá eftirfylgjandi mönnum : 

Mr Paul Olson, 522 ííotre Dame Ave, Winnipeg. 

Mr. B. Halldórsson, Mountain. Mr. G. S. Sigurðsson. Minneota. 


., B. Guðmundsson, Hallock P.O. 
„ Jón Sigurðssori, Victoria. 

„ Nikulás Þ. Snædal, Otto P.O. 

,, Guðm. Finnsson, W. Selkirk. 

„ G. Thorsteinsson, Gimli. 

„ Sig. J. Yídal, Hnausa. 

„ Jóh. Yigfússon, Icel. River. 

„ Jóh. Jónsson, „ „ 


„ John Oddson, Seattle 
„ 8t. G. Stephansson, Tindastóll 

„ Chr. Olafsson, Brú P.O. 

„ V. Thorsteinsson, Husawick P.O. 
„ Gunnar Gíslason, Arnes. 

., Sigurðr Hordal, Geysir. 

„ St. Friðbjörnsson, Mikley. 

„ Gísli Jónsson, Keew'atin. 


Útsölumenn SUNNANFARA í Vestrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Thompson. --Gimli, Man. 


G. M. Thompson hefir á hendi alla afgreiðslu á 
Dagsbhún og annast fjármál hennar. Kaupendr 
snúi sér því til hans, bseði með pantanir og borganir 


Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún 11 skifta mm bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

“DAG,SBRÚN“ kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði 


Árgangrinn kostar í Vestrheimi .. $1,00 

Sendr til íslands en borgaðr hér .:.$0,75 

Sendr til íslands en borgaðr þar . Kr. 2,00 


- Verð árgangsins greiðist hvervetna fyrir fram. - 

• Skri ístofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, 538 Notre Dame Ave., Winnipeg,Man. Canada. 


Ritstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Thompson. 







